DA dd do AF I 





MARWNAD 
WILLIAM A, THOMAS JONES 
O'R GILWERN, 
LLANAFAN-FAWR, SWYDD.FRYCHEINIOG. 


William a fu farw Mawrth 12, a Thomas, Mawrth. 


: 92, 1837. 


GAN MORGAN MORGANS, IEU. 
BLAENYCWM. 


1 Cawsom rybudd prysur etto; 
Wrth ymdeithio is y nen ; 
Gweled dodi un i orwedd 
Yn ei fedd mewn arch o bren ; 
Gwel'd ei enw, gwel'd êi oedran, 
Rhif ei flwyddyn oedd yn wir, 
Ar ei arch i wel'd yn amlwg, 
Mewn llyth'renau eglur clir, 




























2 


2 William Jones, rhyw cyfaill anwyl, 
Oedd ef i miisyrhod; 
Ymadawodd a'r byd yma, 
Pan yn chwech ar hugain o'd ; 
“Oedran Crist sy weled hefyd, 
Pan orphenodd ef ei daith; 
Yn y flwyddyn hynod honno, 
Mil wyth cant tri deg a saith, 


9 Deg o ddyddiau wedi hynny, 

Daeth i'm clustiau newydd syn; 

Bod ei anwyl frawd, er syndod, 
Wedi gorfod myn'd i'r glyn ; 

Pump ar hugain oedd ei oedran, 

'Roedd i'w weled yn ddi ble 

Mewn llythrenau eglur purlan, 
Âr ei goffin gwiwlan e'. 


4 Un ar ddeg o flwyddau cysson, 

Hefyd deugain yn ddiau ; 

Oedd eu hoedran gyda eu cilydd, 
Pan eu rho'w'd mewn ty o glai; 

A'u hysbrydoedd a ehedodd, 
Fry o flaen yr orsedd fawr; 

Hyn sydd im' yn anwybodus, 
Ym mhwy ardal maent hwy 'nawr, 


9. Ermor goched oedd eu gruddiau, 
Er mor hardded oedd eu gwedd, 


9 


Maent yn gorwedd heddyw'n isel, 
Ac yn dawel yn y bedd; 
Yno byddant yn y graian, 
Ac ni ddont o'u rhwymau'n rhydd, 
Hyd nes cano yr archangel, 


Fore'r adgyfodiad ddydd. 


6 Pe bai'n rhuo'r holl daranau; 

Swn y clychau o bob tu; 

A phe holltai'r cedyrn greigiau, 
Yno'n dawel byddech chwi; 

A rhuadau'r holl fwledau, 
Swn dychrynllyd daeargryn, 

Yno byddech yn eich beddau, 
Ni ddibunai dim o'r un. 








7 Er mor anwyl gan eich gilydd, 
Oeddych yma yn y byd ; 
Ni bydd yna un gyfeillach, 
Trwy'r holl oesau maith i gyd ; 
Pawb yn dawel yn y grafel, 
'N ddigon pell o swn y byd, 
A'i drallodau a'i ofidiau, 
Sy'n ein blino ni o hyd. 


8 'Rwyfii weithiau'n ddig wrth angau, 
Am wnaed y fath creulon waith ; 
Wedi hynny 'rwy'n ystyrieid, 
Ein bod ninnau ar ein taith ; 
























4 


'Roedd eich dyddiau wedi'u rhifo, 
Ac yn pwyso at y nod, 

I ymadael â'r byd yma, 
A phob trallod is y rhod. 


9 Pe ymgasglai'r holl feddygon, 

| A chyffeiriau goreu'r byd; 

| Pan bo'r oriau'n yn d'od fynu, 
Maent yn methu oll ì gyd: 

Olwyn fawr yn troi mewn olwyn, 
Yn ein dirwyu tu athre' ; 

Hyn oedd wedi” i ragderfynu, 
A'i arfaethu ganddo Fe. 


| 10 Byddai'n hyfryd gennyf wybod, 
rodd mi enwsoch y dwr; 
A gawsoch afael yn yr Iesu, 
Oedd Ef chwi'n Ganol Wr ; 
Nid oes gennyf fodd ì ammeu, 
Ei drucaredd mewn un oes; 
Pan oedd dan ei loesau chwerwaf, 
Cadwodd leidr ar y groes. 


11 Golchodd hen Fanasseh waedlyd, 
Saul a Tarsus, cofiwn hyn ; 
Amryw o'r Corinthiaid duon, 
Olchodd ef yn hyfryd wyn; 
Mae ei waed yn llawn rhinweddau, 


Mae yn madden ddydd a nos ; 


5 


Pwy awyr na phrof soch chwithau 
O effeithiau gwaed y groes. 


12 Yr ych wedi gweled beddyw 
Bethau rhyfedd yn ddi oed ; 
Pethau 'rioed ni welodd miloedd, 
Ni ddych mygodd dyn erioed ; 
'Pethau rhyfedd byd o sylwedd, 
Pethau'r tragwyddolfyd draw ; 
Pethau fyddwn ninnau'n ganfod, 
Gyda syndod ddydd a ddaw. 


19 'R holl ardalwyr sy'n galaru, 
Ac yn wylo'n oer eu cri ; 
Garedigiion, mwyn gyfeillion, 
'Roe'ch yn anwyl genym ni; 
Pe gwnaem chwiho'r holl 'stafelloedd, 
A*r holl gelloedd yn mhob lle, 
Yma nid ych ddim i'ch canfod, 
Ar y ddaear, is y ne. 


14 Awn i fynwent Pantycelyn, 

Lle mae'ch beddau'i wel'd yn wir ; 
Felly byddwn ninnau'r unwedd, 

Oil yn gorwedd cyn bo hir ; 
Yno'n ddistaw yn y graian, 

Ac yn cysgu'r dawel hun ; 
Hyd nes clywo pawb yr alwad, 

Ar ddyfodiad Mab y.dyn. 











6 





15 Yna daw'r holl gyrph i fynu, 
Dyna'r dyrfu fwya'r erio'd ; 
Oll a welwyd oll a welir, 
Oll sydd eíto hcb eu bod ; 
Cant eu barnu gan yr Iesu, 
Gant cyfiawnder di-wahan ; 
Ca'r cyfiawnion fyn'd i'r nefoedd, 
A'r annuwiol fyn'd i'r tân. 


16 Pob rhyw Gristion cais dy wisgo 

Yn ei holl arfogaeth Ef; 

Cledd yr yspryd i ryfela 
Tra íot yma is y nef; 

Llef am helm yr iechydwriaeth, 
Cais di darian fawr y ffydd ; 

Hefyd sgidiau y par'toad, 
'Rwyt yn siwr o gario'r dydd. 


17 Chwithau'r teulu sy'n galaru, 

_ Ymgysurwch yn y Gwr 

Ddichon ddal eich penau fynu, 
Pan yn croesi rhydiau'r dwr, 

Nid oes gwrthrych ar y ddaear, 
Dâl ymddiried ynddo'n wir; 

Dyddiau' rhai nid ynt ond byrion, 
Dyddiau'r hwyaf nid yw'n hir. 


18 'Nawr'rwyn' myned i roi fynu, 
Rhag eich bline a fy nghân; 





Wd 


Ond gobeithio iddynt deimlo, 
Gweithrediadau'r Ysbryd Glan; 
Ac os darfu iddynt deimlo 
Ei effeithiau hyfryd ef, 
Mi obeithiaf cawn gyfarfod 


Ryw ddiwrnod yn y nef. 


19 Bydd yn hyfryd cyd-gyfarfod, 

Ym mysg llu angylaidd gor; 

Canu'r anthem hynod honno, 
'Nol diflanno'r tir.a môr ; 

Yn ol byddo'r ser i syrthio 
Bryniau'r ddaear fawr a mân 

Wedi llosgi oll yn ulw 
Gan effeithiau'r diluw tân. 


20 Gwiliwch bawb trwy'r holl gym'dogaeth; 
Y mae effaith brenin braw, 
I'w eu canfod 'nawr yn hynod, 
Trwy'r ardaloedd yma a thraw ; 
Nid yw'n dyddiau ar y ddaear, 
Ond fel trawiad gwennol gw'ydd ; 
Fel y niwl mae yn diflannu, 
Gydag awel bore ddydd. 


21 Fel blodeuyn mae'n ymddangos, 
Yn y bore'n yn hyfryd iawn; 
Os daw awel o dir angau, 
Fe ddiflanna y prydnhawn ; 











n^» 


Nid yw'th dymor ar y ddaear, 
Ond fel cysgod, bryfyn gwael ;. 

Fel gwlith y mae yn ymado, 
Pan gyfodo gwres yr haul, 





22 Chwitlia ie'ngctid yr ardaloedd, 
| Dwys ystyriwch hyn yn brudd ; 
Rhaid i ehwithau gwrdd âg angau, 

Ac na. wyddoch ddim o'r dydd ; 
O am afael ar yr Iesu, 
'R hwn fy farw ar y pren; 
Iddo byddo'r holl ogoniant, 
Parch a moliant byth, arnerìs: 


——————“———— - NG GR bc 


ŵiliam. Tees, Argranhydd; Llanymduydnr 








k 
| 
b 





TYF T—  Ì Ny — O  P' 


Gn ie Yd y 


